„ 


WEINIDOGAETH LWYDDIANNUS: 


NEU 


XV M DU DID DAN 


YNCHYLCH 


EFFEITHIOLDEB A LLWYDDIANT PREGETHU YM 
MHLITH CRIST'NOGION O WAHANOL FAKNAU, 


- bb Rhwng dau Gymmydog ; 


| SPP, | 
CALFIN AC ANTICALFIN; 


HYNNY YW | 
| a / | „5 
 Gwro Farn Calin, a Gwr © Farn Wrthwyneb. 


55 | I 
—ͤ—! w —k rn nr re em nmr 
LI. UNDATIN: 


ARGRAPHWYD, AC AR WERTH CAN T. N. LONMOMAN 
AC O. REES, AC YNG NGHAENFYRDDIN CAN 
J. ROSS Ac J. DANIEL, 


PRIS CHWE-CHEINIOG. 


$ 


+ 
pF 


YMDDIDDAN, &. 


Aiti-calfin, Dyos da i chwi, fy ngbymmy- 
dog. | 
Ca Vn. Felly boed 1 chwithau, fy nghyfaill : 
Y mae 'n dda gennyf eich gweled. Gobeithio 
eich bod chwi a phawb o'r eiddoch mewn iechyd. 

Anti. Yr ydym oll, yn mwynhau iechyd fel 
arferol, ac am hynny y mae gennym achos mawr i 
fod yn ddiolchgar: ond y mae un peth wedi cym- 
meryd lle yn ddiweddar gyd a rhan o'm teulu, ag 
y dymunwn mewn modd neillduol enn Duw 
oi blegid. 
Calſin. Beth yw bynny, attolwg ? 
Anti. V mae fy mab a'm merch yn dwyn argoe- 
lion da am iechyd ysprydol. Mi a ddeliais sylw 
eu bod er ys talm yn blasu 'n fawr ar bethau cre- 
fyddol, yn ymarfer yn gysson a darllain gair Duw, 
a llyfrau da eraill, ac yn gweddio llawer; ac fe 
ddarfu iddynt y sabbath diweddaf uno mewn cym- 
mundeb yn k. | 
Calfin. Y mae'n dda iawn gennyf nk fod 
cystal argoelion ar eich plant; ac ni allaf lai na 
A 2 dywedyd, 


T4) | 
dywedyd, Duw 'n rhwydd iddynt. Ond, yn wir, 
ar yr un pryd, yr wyf yn meddwl eu bod druain 
dan lawer o anfantais, o fod dan y fath weini- 
+ dogaeth, ag ym mhlith dynion ag Sy dd mor © "nm 

lornus mewn barn. f 
Anti. Y mae 'n wir eu bod, weinidog a plob, 
yn cael eu cyfrif gennych chwi a awer eraill, yn 
rhai eyfeiliornus: ond y cwestiwn i'w ystyred yn 
ddifrifol yw, pa un alu bod felly mewn gwirionedd 
neu beidio. Fe a yddai da gennyf glywed pa 
resymmau sydd gennych i i broſi hynny ; ꝙ blegid, 
os wyf yn fy adnabod ts hun, mi a ddymunwn 
goſleidio y gwirionedd, a'r gwirionedd yn unig.. 
Calſin. Yn wir, fy nghymydog, nid wyfi ddim 
- yn edrych arnaf fy hun yn ddigon medrus at y 
cyfryw orchuyl; ac mi a wn nad oes gennyf 
ddim o bwys i i chwanegu at y pethau, ag yr y'ch 
chwi eisioes wedi eu darllain yng ngwaith y Gym- 
manfa, gwaith Peter Williams, Elisha Cole, a lly- 
frau eraill o och Calfinyddiaeth. Ond petli ag sy 
wedi fy nghadarnhau i yn fawr iawn yr y farn yma, 
yw V Uwyddiant sydd wedi cydfyned, ac yn cyd- 
fyned ag athrawiaeth Calfin : pan nad yw y weini- 
dogaeth ymmhlith yr Arminiaid yr Ariaid ar 
Sosiniaid neu Undodiaid, wedi bod ond aflwydd- 
ian nus: rhyw beth marwaidd a dirinwedd ydyw, 
ac aneffeithiol tu ag at 85 flwrdd a aalen, ac 
achub eneidiau dy nion. 


Anti . 


. 
Anti. Mi a glywais hynny yn cael ei haeru gen- 
nych chwi ac eraill yn fynych. Ond yr wyf fi yn. 
meddwl y gallat brofi i'r gwrthwyneb ; sef bod 
r athrawiaethau ag y dywedir cymmaint, yn eu 
herbyn yn tueddu i gael yr effaith oreu ar galonnau 
a bucheddau dynion; ac yn ganlynol i ddwyn 
oddiamgylch eu iechydwriacth. Yn wir, pyngc- 
iau ydynt ag y mae y cyffredinolrwydd o Grist- 
nogion, o amrywiol enwau yn eu proffesu: sef 
Bod un Duw ;—el fod ef yn feddiannol o bob 
perffeithrydd, yn. ben-lly wodraethwr ar yr holl 
fyd, yn casau pechod ac yn ei gospi, yn caru datoni” 
ac yn el wabrwyo;—mai Mab Duw yw Jesu Grist, 
| 1ddo gael ei ddanfon gan Dduw i'r byd i fod yn 
iachawdwr; iddo brofi ei ddwyfol ddanfoniad, iddo 
ddioddet, a marw, ac adgyfodi; ac wedi ei adgy- 
fodiad iddo esgyn ir nefoedd, a chael ei wneuthur | 
yn ben dros bob peth;—ac y bydd iddo ymddangos 
etto i'n byd ni, i gyfodi dynolryw o feirw, i farnu 
y byd mewn cyfiawnder, i roddi bywyd tragywy- 
ddol i ddynion da, ac 1 gospi einengen anwi- 
redd.“ | | 
Ac onid yw y gwirioneddau syrl yma, trwy 
gael eu dysgu a'u derbyn yn deg ac yn ystyrol, yn | 
fuddiol ac , W038 goreu i adnewyddu a diwygio- 
dynion, a'u perffeithio ym mhob gweithred dda d 
Calfin. Vr ym ni o'r farn fod llawer ychwaneg 
yn ofynnol; ond pa fodd bynnag ewch chwi 


A298 ymlaen 


11 2 
. ymlaen, ac mi a wWnaf &: ngoreu 1 roddi 1 el : 
wra idawiad teg. | 


Anti. Tuag at gadarnhau yr hyn a . i, mi 
| a 2 ppeliaf at brofiad. Fel ag: yr:ydych chwi yn 


- | gyfarwydd yn eich Bibi, chwi a wyddoch beth 


oedd swm neu gynhwysiad preg gethiad 18 yr 
' eſengyl gan Apostolion Crist. 5 
V bregeth gyntaf, a adarienwan m am ok a far 
mor llwyddiannus fel ag yr ennillodd. hi i'r ffydd o 
gylcin tair mil, sef pregeth Pedr at ddydd y pente- 
cost; Act II. Gade wch i ni edrych drosti, i gael 
gweled pa athrawiaethau a gynhwysir ynddi, ac ni 
a gawn weled mai dyma nhwy; sef, Bod Jesu o 
| Nazareth yn wr profedig gan Dduw trwy nerthoedd, 

a rhyfeddodau ac arwyddion, yy rhat a wnaeth Du 
trwyddo ef; ac wed: ei ddyrchafu ef trwy ddeheulaw _ 
Duw, ac iddo dderbyn gan y tad yr addewid or 
 yspryd glan, iddo dywallt y dawn yr oeddynt hwy 
bryd hynny yn ei weled ac yn et glywed; a darfod 
i Dduw wueuthur yr Jecu hwnnw yn Arglwydd ac 
yn Grist. Yo awr, ni thraid imi ofyn i chwi, Pa 
effaith a galodd y bregeth yma? Y gwrandawyr a 
ddwysbigwyd ym eu calon, ac a ddywedasant, Ha 
vr fradyr beth a wnawn ni? A Phedr a 8 
dodd wrthynt, Edifarhewch, a bedyddier pob un o 
| honoch. yn en Jesu Grist er, maddeuant pechodau, 
a uri. a enen ddaun wr An 'glan- 


VVV 


x 1 7 0 
| W 8 y. y fath ddoniau ag yt oeddynt hwy 
bryd hynny wedi bod yn dystion a honynt. 
 Ynawr, daliwch'sylw, nid oes yn y bregeth yma 
un mymryn o Galfinyddiacth.” Ni ddaeth un gair 
o enau Pedr ynghylch athrawiaeth y drindod, 
pechod gwreiddiol, duwdod. Crist, etholedigaeth 
ddiammodol, galwedigaeth effeithiol, cyfiawnder 
ceyfrifol, a'r cyflelyb. Eitht adrodd* y mae r 
Apostol ychydig o bethau syml, o duedd i ddangos 
yn eglur Undod Duw, ei benllywodraeth, a natur 
ddynol Jesu a. Nazareth, a'i ddlwyfol ddanfoniad. 
A thy ma byngeiau ffydd y. rhai a gyfrifir yr 
Hereticiad gan laweroedd: Ac eto wrth bregethu 
'y rhat hyn Pedr a fu mor Eyes: ag argy” | 
oeddi a throi miloedd. % 
Wel, ya nesaf . iT ldd. be on 
Actau, lle y darllenwn fad Pedr yn y dem yn pre- 
gethu i'r bobl; y rhai a lanwyd a oyndod with 
| weled y.cloff a jachausid. 'A thu a's un fath yw 
ei bregeih ef yn awra'r tro or blaen: sef, J Dduw 
Abrahamac'lsage a Jacob, Duw eu tadau, ogonedd- 
u ei fab Jesu: ddartod ir pethau a ragtynegodd 
 Duw trwy enau ei holl brophwydi, y dioddefai 
Crist, gael eu cyflawai :—mai rhaid oedd ir nef 
dderbyn Jesu, hyd amseroedd adferiad pob peth, - 
thai a ddywedodd Duw trwy enau ei holl sanctaidd 
brophwydi erioed: —ac mai gwir a brophwydodd 
Moses, pan ddywedodd. Yr Arglwydd eich Duw 
| 8 


689 
a gyfyd i chwi brophwyd och brodyr megis my: 
arno ef y gwrandewch ymhob pcth a ddywetto | 
 wrthych. A chan hynny medd efe wrth ei wran- 
dawyr, Duw wedi cyfodi ei fab Jesu di hanfonodd 
ef atioch chwi yn gyntaf, gan eich bendithio chwi, 
tri droi hob un o honoch oddiwrth eich drygioni. 
Ya awr, fy nghyfaill, ni chewch chwi yn y bre- 
geth hon etto neb o'r pyngciau hynny, ag yr ych 
chwi yn eu cyfrit mor angenrheidiol tu ag at droi 
pechaduriaid. Ac er hynny, y canlyniad a fu, 
lawer o'r. rlai a glywsant y gair a gredasant, a 
rhiſedi y guyr a wnaed n um mil. 
Act. IV. 4. 
Pn nesaf ni a ganlynwn Pedr o flaen brawdle 'r 
Arch-offeiriad, i gael clywed ei athrawiaeth ef yno . 
ac ni _chawn ni ef yno etto ya llefaru ond yr un 
rhyw bethau ag o'r blaen. Bydded hysbys i chwi 
oll, ac i bawb o bodl Tsrael, mai trwy enw Jesu 
Grist o Nazareth, yr hun a groeshoeliasoch chwi, 
yr hun a gyfododd Duw o feirw, trwy hwunnw y mae 
Hon (y dyn cloff yn y bennod o'r blaen) yn sefyll yn 
zach ger eich bron'chwi, Nun yw'r maen alyswyd 
gennych chwi yr adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn 
ben i'r gongl. Ac nid o-s iachawdwriaeth >” neb 
arall, Sc, . 
Ac yn awr attolwg, pa athrawiaethau a gawn ni 
yn y bregeth yma, ond Undod Duw, marwolaetn 
Crist a1 adgy fodiad, a lachawdwriaeth trwyddo ef? 
| Wedi 


9. ): 


( 


Wedi cael eu gorchymyn 1 i fyned ymaith, a phei 5 8 


a dysgu mwyach yn enw 'r Jesu, yr Apostolion a 
aethant at eu brodyr, ac a ddangosasant yr holl be- 
thau a ddy wedasai yr Arch-offeiriaid a'r Henuriaid 


wrthynt. Hwythau pan glywsant 0 unfryd a gy ſod- 


asant eu llef at Dduw, ac a ddywedasant, O Argl- 
wydd, tydi yw.y Duw yr hun a wnaethost y nef a'r 
ddaear ar mor, ac oll Sy&d ynddynt; yr hun try. 
r Yopryd. glau yngenau dy was. Dafydd, a. ddyue- 
daist, Paham 'y terfysgoedd y cenhedloedd, Q. 
Canys mewn gwirionedd ymgynhullodd yn erbyn dy 
sanct fab Jesu, yr hun a enneiniaist. ti, Herod a 
Phontius Pilate, gyd ar cenhedloedd a P Israel.. 
Ac yn aur, Arglwydd, caniatta i'th weigion dracthu. 
dy air di gyd a. phob hyfder, trwy estyn o honot dy 
law i iachau, fel y gwneler aruyddion @ rhyfeddodau. 
trwy enw dy fab Jesu. Yana te chwanegir, Hwy a 


| lanwyd or Yopryd glan, a hwy o lefarasant air Duu 


yn hyderus, Ac wrth edrych ymlaen yn yr hanes, 
ni gawn wybod beth oedd y gair a: lefarasant, 
Act. IV. 33; yr Apostolion trwy nerth mawr 4 
roddasant dystiolacth o adgyſodiad yr Arglwydd: 
Jesu; a gras mawr cedd arnynt hwy oll. Nid oes 
yma etto un o'r athrawiaethau-neillduol hynny, ac 


yr ych chwi yn edrych arnynt mor nn . 


droedigaeth pechaduria ic | 

Ond ymhellach; y canlyniad 0 hyfdra yr das 

tolion yn myned ymlaen i bregethu Crist, wedi cael 
: = ; Bs p A eu 


( 10 ) 

eu gwahardd, a fu iddynt gael eu carcharu. Ac 
wedi iddynt trwy wrthiau gael eu rhyddhau o'u 
caethiwed, fe u ceir yn pregethu yn y deml, ac 
wedyn yn amddiffyn eu hunain o flaen y cyngor, 
gan fynegu 'n eglur beth oedd eu hathrawiaeth. 
Ac ar yr achlysur yma, pan y mae galwad pendant 
arnynt i roddi cyffes neillduol ou ffydd, edrychwch 
1 Act V. go. &c. a chwia gewch weled pa fath 


ydoedd; ac nad oedd ynddi neb pyngciau dyfnion 


a dyrus, mwy nag yn eu hymadroddion cyhoeddus 
o'r blaen. Pedr a'r Apostolion eraill a ddywedagant, 
Duo ein tadau ni a gyfododd i fynu Jesu, yr lun a 
laddasoch chwi, ac a groeshocliasoch ar bren : Hun 
a ddyrchafodd Duw a'i ddeheulaw, yn dywysog ac 
yn iachawdur, i roddi edifcirwch i Israel a madd- 
euant pechodau. A nyni ydym ei dyslion ef o'r 
pethau hyn, a'r yspryd glan hefyd, yr hun a roddes 


| Du i'r rhai sydd yn ufudghau iddo ef. 


Yn awr, gwelwch mai r' un pethau oedd yr 
Apostolion o hyd yn eu pregethu, y rhai a gyn- 
hwysir mewn geiriau byrrion yn Act. V. 48. . * 
dywedir, A beunydd yn y deml, ac o dy i dy, ni 
pheidiasant a dysgu, a phregethu Jesu Grist: neu 
bregethu mai Jesu oedd y Crist, neu y Messia. A 
pha le ymhlith y rhain oll y mae pyngciau Calfin- 
yddiaeth i'w cael ? Y gwir yw, ni cheir yma gym- | 
maint ag un o honynt. Ac etto, wrth bregethu y 
8 pethau 


- as 


pethau syml a chyffredinol yma, fe ddywedir fod 
y disgyblion yn amihau; Act VI. I. 

Ond, i fyned etto yn y blaen, yn y pennodau | 
canlynol (sf Act. VI. a'r VII.) ni a gawn Stephan 
yn sefyll o flaen y. cyngor,. ac yn amdiffyn y flydd 
gristnogol. Ond wedi iddo ymadroddi yn, fyr | 
ynghylch y mddygiod Duw tu ag at y genedl Judd- 
ewig, a chyn 1ddo gael cennad i lefaru ynghylch 
egwyddorion y grefydd gristnogol, y gwrandawyr 
a ruthrasant arno ac ai llabyddiasant ef i farwolacth. 


Ac o herwydd hynny ni all bod yma ddim dros, 


mwy nag yn erbyn, yr hyn ag yr * o hyd yn ei 
haeru. 
Ya yr wythfed bennod fe sonür yn y exfindin 
am bregethiad Phylib yn Samaria, a'r ymddiddan 
a fu rhyntho ef a'r Efnuch o Ethiopia, ac am ei 
heyddiant ar yr achlysur hynny : ac nid oes un 
gronyn o sail i feddwl oddiwrth yr hanes, nad yr 
 unrhyw bethau a lefarwyd gan yr Apostol yma, 
ag a lefarasid o'r blaen gyda chymmaint Ilwyddiant 
gan yr Apoxtolion eraill. Yr Efnuch a fedyddiwyd 
ar y broffes o'r pwngc unigol yma, sef, Mai Jesu 
yw'r Crist, mab Duw. Ac am y Samariaid fe ddy- 
wedir mal pan gredasant i Phylib y pethau a berthy- 
nent i deyrnas Dduw, ac i enw Jesu Grist, hwy a 


 fedyddiwyd yn ur ac yi wragedd. 


Vn nesaf gadewch i ni wrando ar Pedr yn nhy 
Cornelius; yr hyn a gawsai alwad neillduol i fyned 
| yno 


no i leſuru geiriau, truy ba rai yr iachaid ef, a'i 
holl deulu. Yn awr, daliwch Sylw manol 5 chraff 
ar y geiriau hynny. Dyma hwy: Act. x. Pedr 
a ag orodd ei enau, ac a ddywedodd; yr wyf yn 
deall mewn gwirionedd' nad yw. Duw dderbyniwr 
| wyneb, ond ym mhob cenedl, y neb sydd yn ei ofni 
ef, ac yn gweithredu cyfiawnder, sydd gymmeraduy 
ganddo ef. Ac wedi rhoddi y rheswm” yma dros 
ei waith yn myned i i mewn at y Cenhedloedd, y 
mae yn agoryd ei gommisiwn, gan ddywedyd, Y 
gair hun a anfonodd Duw i blant Israel, gan bre- 
gethu tangneſedd trwy Jesu Grist ; (efe yw Argl- 
wydd pawb oll.) Chwi a wyddoch y gair @ fu yn 
| holl Judea, gan ddechreu o Alilea, wedi y bedydd 
a  bregethodd Joan: y modd yr enneiniodd Duw 
Jesu o Nazareth a7 Yopryd glan ac a nerth; yr 
lun a gerddodd e gan wneuthur daioni, a 
iachau pawb a'r 'oedd wedi eu gorthrymmu gan 
ddiafol; o blegid yr oedd Duw gyd ag ef. Tr tun 
a laddasant, ac a groeshoeliasant ar bren; hun 
a gyfododd Duw y trydydd dydd, ac a'i rhoddes ef 
i wneuthur yn amlug . Ac efe 4 orchymynnodd 
i nĩ bregethu i i'r bobl, a thystiolaethu mai efe yw yr 
hwn a ordeiniuyd gan Dduw yn farnwr byw a 
a meirw: I hun y mae yr holl brophwydi yn dwyn 
tystiolaeth, y derbyn pawd « a er ynddo ef ſadd. 
euant pechodau. | 
Ta awr, ni chawn ni yma ond yr un nee, 
29 


TT}: 


az ar yr cpa o'r blaen. Nid oes yma air 


ynghylch y Drindod, Etholedigaeth, a phyngeiau 


eraill ag ſy'n cael eu dal gan bobl o'ch barn chwi. 
Ac er hynny, heblaw troedigaeth y rhai a glywſant 
y gair i'r ffydd griſt'nogol, fe a roddwyd tyſtiolaeth 
neillduol a gwrthiol iddi o'r nefoedd 3 o blegid, tre 
yr oedd Pear yn llefaru, ſyrthiodd yr Vpryd glan ar 
bawb a oedd yn clywed y gair. Dyna dyſtiolaeth 
ddwyfol o fod yr athrawiaeth a ddyſgid gan yr 
| Apoſtol yn wirionedd, ac hefyd yn ddigonol i atteb 
diben criſt'nogaeth er iachawdwriaeth dynion. _ 

Vn yr XI bennod a'r un ganlynol, ni chawn ni 
ddim lawer ag ſydd yn berthyvol i'r matter ſydd 
dan ein hyſtyriaeth. Dywedir ir rhai a waſgarwyd 
o herwydd y blinder a godaſai ynghylch Stephan, 
fyned o amgylch gan bregethu y gair, ac i rat @ 


honynt lefaru wrth y Groegiaid, gan bregethu Jr. 


Argluydu Feſu. 
A chan nad yw y rhain ond men eyfire- 
dinol, yr unig help ſy gennym i'w deall yw, pre- 
gethau yr Apoſtolion y rhai y buom eiſus yn eu 
hyſtyred, ac ymmha rai nid oes un n 0 
galfinyddiaeth. 
Calfin. Rhaid i mi addef eich bod wedi rhoi dar- 
luniad teg o'r modd y bu pethau, wrth ddechreu 
plannu y grefydd griſt'nogol: Ond mi a ewyllyſiwn 
etto (os ydych gymmaint ar leſer) wrando ar yr 
hyn a ddywed yr Apoſtol Paul yn ei bregethau. 
* | Anti, 


2 2 


| (063 

Anti. Y mae 'n dda gennyf ddarfod i i chwi ei 
enwi ef ar y pryd yma, o blegid y mae yn dyfod i 
mewn yn dra pherthynaſol. Trowch i'r XIII 
bennod o'r Actau, a chwi a gewch yr Apoſtol 
Paul yn pregethu yn Antiochia, gan lefaru yn 
gyntaf with yr Fuddewon, ac wedi hynny wrth y 
Cenhedloedd: A chan alw ar yr Fuddewon yn 
gyntaf am wrandawiad, y mae yn llefaru yn fyrr 
ynghylch y pethau mwya hynod yn eu hanes 
hwynt; ac wedyn yn cyhoeddi fel y canlyn: Sef 
I Dauw yn ol ei addewid godi i Iſrael yr tachawawr 
Jeſi; ac er na chawſant ynddo ddim achos angau, 
hwy a didymunaſant ar Bilat ei ladd f. Eithr i 
Dduw ei gyfodi ef oddiwrth y meirw, ac felly 
 gwplau yr hyn a *sgrifenafid am dano ef, Yay. 

mae yn myned ymlaen i ddywedyd, mai trwy hwn 
yr ydys yn pregethu maddeuant pechodau; a thrwy 
Hun y cyfiawnheir pob un ſydd yn credu oddiwrth yr 
Boll bethau, y rhai ni ellid oddiwrth gyfraith Moſes 
gael cyfiawnhad oddi ꝛurtbynt. Dyna i chwi ſwm 
pregeth Paul ar yr achlyſur yma, yr hyn a elwir 
ganddo ef (w 26.) Gair yr izachawdwriaeth, | 

| A*r Cenhedloedd (fe ddywedir) a attolygaſant gael 
pregetbu y geiriau hyn iddynt y ſabbath 7 Ae 
 wrth glywed yr athrawiaeth yma Jlawer o'r Fudd- 
ewon, ac or Proſelytiaid crefyddol a ganlynaſant 
Baul a Barnabas: Ar Cenbedloedd, pan glywfant, 


1 | 555 Sit 


'C us 1] 


4 fu lawen ganddynt, ac 4 dernden air ” 
 Arghuydd. 

V awr, fy nghyfaill, pedewch i mi ofyn i 
chwi 'n bryſur, pa le mae ch pyngeiau pwyſig 
chwi yr holl amſer hyn? Os oeddynt yn gyn- 

2 hwyſedig ym mhregeth yr Apoſtol, onid yw yn. 
ymddangos yn annheg ya awdwr lytr ** Actau 

Pw gadael i gyd i maes? 

Oncd, os ni ddarfu i'r Apoſtol ddwyn 7 r 
byngciau i mewn i'w bregeth, pa reſwm ſydd 1 
ddiſgwyl i neb gweinidogion eraill wneuthur felly, 
tu ag at dro; pechaduriaid o gyfeiliorn ei rad? 
Pam ynte na ddichon A4rm:niaid, Ariaid, neu Sa- 
ciniaid, (fel ag y mae gwyr da yn cael eu llyſen wi) 
fod yn offerynnau llwyddiannus yn eu leoedd i 
adeiladu eglwys Dduw ? Onid oes lle teg i ddiſgwyl 

„ gall pregethau y rharn, gan eu bod yn cynnwys 
y cwbl o athrawiaeth yr Apoſtolion, yr hon a 
drodd y fath liaws i gyfiawnder, fod yn Iiwyddir 
annus hefyd i atteb yr un diben dymunol? 

Ond gadewch i ni etto ddilyn yr Apoſtol i 
7 Theſſalonics z ac ni a'i cawn ef yno yn arfer yr un 
dull o bregethu 3 ſef eg/urhau a dodi ger bron ei 
wrandawyr, mai rhaid aedd i Grift ddiadde, a cby- 
feat oddiꝛurth y meiriu; ac mai hwn yw y Criſt Feſus 
yr hun (eb efe) yr wyf fi yn ei bregethu i chwi» 
 A*r..canlyniad fu, rhai a gredaſaiit, ac a ymwas” 
tant a Phaul a Silas, ac &r Groegwyr crefydael 
. | Hiaws 


, 
Re a 
98 apo ay - 4 1 
0 ——— = —— — — rom. 
** Me . — . — mu —— 2 5 . — — . n ' ” 
> r * * . R — k 1 1 Oe > ae 7 — "=; 
+= >: n oa 8 4 7 * a — * A as 7 mn , * * — 
* 1 * 2 29 3 5 AS. Y 13 e ——_— . — N - * =_ * WE ION > He ot EE n 9 * 1 —. 
Tons © Ay * e n £ Pon Be — — r e. R.. — — —— 
** Y 5 2 — Wee, . n I wy 
= — a 


1 
4 9 
r 3 


— 


= * OI 
" —— » 
- > NF nr wa TA _— — A 2 
r ont r * 
8 b + An 3 Py TH 


16 ) 


Kiaws mawr, ac or N penna F nid ent. 
Act. xvii. 3, &c, 

Vn neſaf ni a gawn hanes o bregethind yr Apoſ. 
tol Paul yn Athen, o flaen y cyngor neu 'r cwrt. 
 mwya ardderchog bryd hynny yn yr holl 00 
Dynion oedd yr Atheniaid ag oedd yn eulun- 
addolwyr, ac yn goelgrefyddol iawn, ac am ang + 
mewn diffyg mawr o gael eu hegwyddori. Ac Veg 1 
oeddynt fe ddywedir yn ddynion awyddus iawn am 
glywed .rhyw newydd. Dyma ynte lle yr ed 
cyfleuſdra rhagorol i'r Apoſtol i gyhoeddi . yr 
amrywiol byngciau, ag yr ych chwi yn eu , 
mor angenrheidiol eu cynnwys mewn pregethau 
tu ag at droi eneidiau: Ac etto nid ymddengys _ 
oddiwrth yr hanes iddo gyffwrdd ag un o honynt. - 
Ond dywedir yn unig iddo, wrth ganfod yno 
ALLoR wedi ei chyfodi 1's DW NID ADWAENIR' 
lefaru fel y canlyn: Ir hwn yr ydych chwi, heb ei 
adnabod, yn ei addoli, hwnnw yr wyf fi yn ei fynegu 
ichwi. Y Duw a wnaeth y byd, a phob peth ſydd 

ynddo, gan ei fod yn Argluydd nef a daear, nid yu 
yn trigo mewn temlau o waith dwylaw; ac nid a 
dwylaw dynion y gwaſanaethir ef, fel pe bai arno 
eifiau dim, gan ei fod efe yn rhoddi i bawb fywyd, 
ac anadl, a phob peth oll. Ac efe a wnaeth o un 
-gavaed bob cenedl o ddynion, i brefwylio ar Holl wyneb 
y ddaear, ac a | bennodd yr amſeroedd rhag-ofodedigy 
a ther- 


a tberſynau eu preſuylfod hwynt ; fel y ceiſient yr 
Argliuydd, o's gallem ymbalfalu am dano ef, qi gael, 
err nad yw efe yn ddiau neppell oddivorth bod un o 
Hhonom; o blegid ynddo ef 51 ydym ni yn byw, yu 
ſymmud, ac yn bod; megis y dywedod rhai och 
pottau chwi eich hunain, Canys ei hiliogaeth of 
ydym ni. Gan ein bod ni gan hynny yn biliogetls 
Du, ni ddylem ni dybied fod y Duꝛudod ym debyg i 
aur, neu arian, neu faen, o gerfiad celfyddyd, a 
 dychymmyg dyn. A Duw wedi eſgeuluſo amſeroedd 
yr anwybodaeth hon, ſydd yr awrhon yn gorchymmyn 
i bob dyn ymhob man edifarhau: O herwydd iddo 
ofod drwrnod, yn yr hwn y barna efe y byd mewn 
cyfawnder, try y gwr a ordeiniodd efe, gan roddi 
Had (neu ficrwydd) i bawb, o herwydd daarfod 
iddo ei gyfadi ef oddiꝛurth y meirw. | 
Yma, chwi a welwch, y mae'r Apoſtol yn 
Uefaru am Dduw yn y rhif unigol, fel un perſon, 
gan arfer y geiriau yr hwn, hwnnw, ac efe; ac y 
mae yn llefaru am Griſt, fel gwr wedi ei gyfodi 
gan Dduw oddiwrth y meirw, a'i ordeinio i farnu'r 
byd. Nid oes yma etto un o byngciau neillduol 
calfinyddiaeth, ond athrawiaeth eglur reſymmol a 
dealladwy, yn cael ei hadrodd gyd a'r ſymlrwydd 
_ mwyaf. Ac er hynny, er i rai watwor, eraill a 
gredaſant ac a lynaſant wrth yr Apoſtolion ;. neu, 
V a gawſant eu troedigaeth trwy ffordd o 
FV 


4 ## Y 5 


bregethu ag yr ych chwi, frrynd; yn ei chyfrif TR 


yn anaddas ac aneffeithiol i'r diben hynny. 

Ac felly y mae geiriau 'r Apoſtol yn, 1 Cor i. 
25. yn cael eu gwirio, Y mae ffolineb Duw yn 
ddoetbach na * 4 e Dru Jn gryfach na 
dynian, 

Wedi hyn yma, ni a gawn yr Apoſtol yn 
gweinidogaethu yng Nghorinth, a hyn ydoedd ſwm 
ei bregethiad, ſef tyſtiolaetbhu, neu brofi, mai'r Feſt - 
oedd y Criſt, Ar effaith o hynny fu, Criſpus, yr 
| arch/ynageeyd%, a gredodd yn yr Argliuydd, a'i holl 
dy; a llawer o'r Corinthiaid wrth wrando a greda- 
fant. Ac yma-etto nid oes gymmaint ag un o ch . 
athrawiaethau neillduol chwi. 
Calfin. Rhaid imi yn wir addef nad oes yn yr 
| Hanes ddim ſon am danynt; ond er hynny yr ydwyf 
fi yn barod i feddwl, fod yr Apoſtolion yn arfer 

eu dwyn i mewn i'w pregethau, ac ymhelaethu 

arnynt yn waſtadol. 8 

Anti. Chwi a ellwch o boſibl fod yn barod i 

fedduul hynny. Ond attolwg pa hawl fy gennych 
cChwi, na neb arall, i feddwl dim, ymmhellach na'r 

hyn fy wedi cael ei ſgrifennu? Onid oes cyſtal ie 

gwell fail i feddwl, na ddarfu i awdwr yr hanes 

gadw dim yn 61 heb ei ddodi ar lawr, ag oedd yn 

angenrheidiol tu ag at roddi i ni feddyliau cywir 

am ſwm a ſylwedd pregethau yr Apoſtolion neu 
7? pethau 


( 9 7 


y pethau hynny ag oedd yn cael y cyfryw effaich | 
happus ar galonnau y gwrandawyr. : 

Yn y bennod ganlynol fe adroddir i Paul Ba 
rhai diſgyblion yn Epheſus; rhai wedi eu derbyn 
vr eglwys, ac etto mor ammherffaith a ddiffygiol, 
fel nad oeddynt gymmaint ag wed: clywed fod 
Yipryd glan; hynny yw, bod doniau. yſprydol yn 
cael eu cyfrannu i ddynion. Ac etto, er bod y 
Criſt'nogion newyddion yma wedi eu hegwyddori 
cyn lleied, ni chawn ni fod yr Apoſtol yn llefaru 
wrthynt ond yr un rhyw bethau, ag oedd ef yn 
arfer eu llefaru ar achlyſuron eraill. Efe a ddywe- 
dodd wrthynt am gredu yn yr hwn oedd yn dyfad 
ar ol Joan, fef yng Nghrift Feſu. A*r Ymadrodd 
byr a chyffredinol yma, yr hyn a gyfrifid yn 
bregeth ddiffygiol iawn yn ein dyddiau ni gan 
laweroedd, a arddelwyd ac a lwyddodd. Wedi i 
Baul. ddodi ei ddwylaw arnynt, yr Yipryd glan a 
ddaeth arnynt, a hwy a drartbajant a a 1 ac a 
brophwydaſant. 

Yn y bennod neſaf (yr ugainfed) ni a gawn yr 
Apoſtol yn appelio at hunuriaid Epheſus, gan haeru 
nad oedd efe, dros yſpaid ei weinidogaeth yn eu 
plith, wedi attal dim o'r Pethau buddiol heb eu 
mynegi iddynt. Ac medd efe ymhellach, yr ydwyf 
yn tyſtio y chwi y dydd beddyw, fy mod + yn lan oddi 
worth waed pawb oll; canys nid ymattaliais rbag 
mynegi i chwi hall gyngor Du. A pha fodd y 

gallaſai 


( 20 ) 


pallaſai yr Apoſtol ddywedyd felly, os yw 
pyngciau neillduol Calfinyddiaeth yn rhannau o 
gyngor Duw? Neu, os ydoedd yr Apoſtol yn 
pregethu y cyfryw byngciau hefyd, y mae yn beth 
hynod jawn i awdwr llyfr yr Actau roddi hanes 
mor dra amherffaith o'i bregethau. Ac y mae 
.yn fwy hynod etto, o yſtyried fod yr yſgrifennydd 
hynny dan ddylanwad a chyfarwyddyd yr Vpryd 
glan; ac er hynny yn rhoddi hanes mor ddiffyg- 
1ol ie cwbl ddiffygiol - o'r athrawiaethau 
hynny, ag ſydd {yn öl eich tyb chwi) yn hanfodol 
tu ag at droi pechaduriaid, a thannu nv 
rwydd ar led yn y byd. 

Yr wyf fi yn cael fy ngbadarnhau ymhellach yn 
. fy nghred o gywirdeb hanes awdwr yr Actau, am 


fylwedd matter pregethau yr Apoſtolion, oddi- 
wrth y .modd y mae efe wedi goſod i lawr 


Ymadrodd hynod Paul o flaen Agrippa. Yno y 
mae yr Apoſtol yn rhoddi hanes o'i fywyd, o'i 


droedigaeth a'i lafur. A phan y mae yn dy fod 
at yr athrawiaethau yr oedd yn eu pregethu, dyma 


gymmaint ag y mae yn ei ddywedyd; Wedi i mi 


gael help gan Dduw, yr wyf fi yn aros hyd y dydd 
bion, gan dyſticlaethu i fychan. a mawr,. ac heb 


ddywedyd dim amgen nag a ddywedaſai y prophwydi 
 @ Maſes y delent i ben;»——y dioddefai Crift, ac 
y byddai oe yn Ld o adgyfodiad y meirw; ac 
7 dan- 


2 * wn * * * ww” G, & 
Wi $ - fn, x hk 
F 7 peed 0 F 
F 3 1 2 3 3 


62 ) 

y dangoſai oleuni Pr. Bb, ac ir Cenbedloedd. 

Acts xxvi. 22, 23. 

Yn awr, os yw yr Apoſtol yn rhoddi a: „ 
gywir a ffyddlon o'r pethau ac yr oedd ef yn eu 
pregethu, neu os yw awdwr llyfr yr Actau yn 

* adrodd ei eiriau ef yn deg ac yn oneſt, y mae yn 
gwbl amlwg nad oedd efe wrth bregethu yn ſon 

dim am y fath athrawiaethau, ag yw y Drindod, 

| duwdod Crift, cyhawnder cyfrifol, ar cyffelyb. 

| Ond yr oedd yn cadw at yr hyn a ddywed (yn y 
18d wers) fod diben pwysfawr ei weinidogaeth, ſef 
agoryd llygaid y Cenhedloedd, ac i'w troi o dywyllwch = 
i oleunt, ac o feddiant ſatan at Dduw; fel y der- 
 bynient faddeuant pechodau, a chyfran ym myſg y rbai | 
a ſanfteiddirwyd, trwy y Had Jy yng Nger: ft 
Fife. 

Nid oes gymmaint a gair ſon, chwi a welwch, 

am eich pyngciau neillduol chwi, trwy holl bre- 

gethau yr Apoſtolion. Ac etto yr oeddynt yn pre- 
gethu gair Duw,—yn pregethu yr efengyl, yr hon 
a ynnillodd Fuddewon a Chenhedloedd i gredu, a 
dyfod yn aelodau o Egiwys Criſt ; yr ſhai a dderbyn 
niaſant faddeuant on pechodau, ac y SIE en 
calonnau trwy rinwedd y ffydd hon. 

Ond, yr wyf yn ofni fy mod wedi blino eich 
amynedd chwi, wrth fod mor faith; ac yn awr mi 
a gymmeraf fy nghennod oddi wrthych, gan 
ddiolch i chwi am eick gwrandawiad teg. Pan 

| fydda 


ih 2 MINA 2 BT 


. = 2 « 
BEV SO RAD n . « Che at ALAS Ga a to = 
n e N 2 ey EE RAE RE 
A er 5 * N 2 


( =} 
fyddo cyfleuſdra yn rhoi lle, da iawn fydd gennyf 
gael ychwaneg och cyfeillach. Yn y cyfamſer 
gadewch i mi ddeiſyf arnoch ddarllain llyfr yr 


Actau droſto; fel y galloch, gyd a phob chwareu 


teg i chwi eich hunan, weled os yw y darluniad 
gag yr wyf fi wedi ei roddi, o bregethiad yr 


Apoſtolion, yr gwbl gywir a theg. Ac yſpryd y 


gwirionedd a'ch cyfarwyddo chwi a minnau. 
Bydd,vch wych. 


— pet ALA Br < 2b $52 ont ini HEB ord hn Won ot oo Ee: — EB her 


ALL YMDDIDDAN, 


Calin. F y nehymmydog hawddgar, pa ſut yo 
vy dych heddyw ? | 
Anti. Dialch i chwi, yr ydwyf yn week 


gobeithio eich bod chwithau felly. Eiſteddweh 


i lawr, y mae'n dda gennyf eich gweled; ac y mae 


y dymmer dda ag yr ydych wedi ei dangos, trwy 
y gyfrinach a fu rhyngom, wedi rhoddi i mi lawer 
© fodlonrwydd. 


Calfin. Yn wir y mae eich ymddygiad ar yr 


achlyſur hynny wedi bod mor deg, fel na allaf fi 
lai na'ch canmol yn fawr, a'ch caru o blegid 
| thynny. Fe ddarfu i chwi fy arwain i yſtyried 
pethau mewn goleuni cwbl newydd, oddiwrth 


ddim 


ME one dE A ä! 
SI Cr 8 


* ve enen 
N c ye AIRY PEG Log 
9 8 5 . 1 * n 3 


2 fuaſent ym mhob pregeth : o OO gwyr da oneſt 


{ 23 ) 


ddim ag a feddyliais neu a glywais 1 erioed o'r 


blaen. Ac, yn gyttunol a'ch deiſyfiad chwi, mi a 


ddarllenais lyfr yr Actau droſto mor bwyllog ac 
mor graffus ag y medrwn; a rhaid i mi addef nad 


yw pyngciau neillduol ein cred ni, y Calfini/tiaid, 


i'w cael yn neb o bregethau yr Apoſtolion, ag 
y ſoniir yno am danynt. Ond beth a ddywedwch 


chwi am hyn? ſef, bod y gwyr da hynny yn celu 
y cyfryw wirioneddau, am nad oedd meddyliau eu 


wrandawvr etto wedi eu parottoi i'w derbyn : ac 
Z 3 | P y 


yn enwedigol yn celu y pwngc o dduwdod Criſt, 


am nad oedd yr Juddewon etto wedi eu ſylfaenu yn 


y gred, mai efe oedd y Meſſia, ac o blegid eu bod 


hwy yn edrych arno fel dyn yn unig. 

Anti, O fy nghymydog anwyl, os yw ok 
pyngciau neillduol chwi yn wirioneddau ſylfaenol, 
ac, o ganlyniad, yn hanfodol i iachawdwriaeth, pa 


fodd y gallaſai 'r Apoſtol anturio dywedyd with. 


henuriaid Epheſus, nad oedd wed: attal dim &r 
pethau buddiol heb eu mynegi, eithr ei fod wedi 


mynegi hall gyngor Duo; ac felly yn rhydd oddie 
wrth waed pawb oll? Neu os yw y pyngciau 


yma mor angenrheidiol, tu ag at effeithioldeb a 
Ilwyddiant yr Efengyl er inn eneidiau, pa 


fod y gal'ſai yr Apoſtolion atteb i' w e | 


am eu cadw yn ol ? 
Yn ſicr, pe buaſent mor ee hwy 


oedd 


N 
. * 
7 . — — GE 2 — 


( 8 ] 
oedd yr Apoſtolion, ac nid bodlonwyr dynion, gam 
ymhellach nag oedd yn cydſefyll a gwirionedd ac 
uniondeb, a lleſhad a iachawdwriaeth eu gwranda- 
wyr. Ond y gwirionedd yw, fe a ddarfu iddyng 
gyflawnu eu commiſsiwn, a hynny gyda mawr 
Iwyddiant, yz unig trwy bregethu y pethau eglur 
a diddadl ag ſy'n ſgrifennedig yn yr hanes. 15 

Calfin, Wel ynte, os felly, ni a allwn gaſglu 
y gall dyn fod yn wir griſtion, ac y dylai gael ei 
arddel yn aelod o eglwys Criſt, er na byddo yn 
credu nac athrawiaeth y drindod, na duwdod Criſt, 
nac etholedigaeth berſonol a diammodol, na phe- 
chod gwreiddiol, na galwedigaeth effeithiol, na 
chyfiawnder cyfrifol, &c. 

Anti. Chwi a wyddoch fy mod i yn hollol or 
meddwl hynny. Yr Efnuch, y mae'n ficr, a 
fedyddiwyd ar y gyffes unigol yma, ſef ei fod yn 
credu mai Jeſu oedd y Crit. Ac, yn y drydydd 
oes o Griſt'nogrwydd, yr oeddid yn arfer derbyn 
proſelytiaid i mewn ir eglwys ar yr un telerau 
byrrion ; heb ofyn ond cyffes ffydd ſyml a Ilwyr 
ddiddadl. Felly y dywed Tertulian, un or 
tadau. Un (medd efe) yw rheol ffydd, heb 
 oddef ei chyfnewyd n'ai gwella, yn gofyn i ni 
gredu mewn un Duw hollalluog creawdwr y 
byd, ac yn ei fab Jeſu Griſt, a aned o Fair forwyn, 
a groeſhoeliwyd dan Bontius Pilate, a gyfodwyd 
oddiwrth y meirw ar y trydydd dydd, a dder- 
byniwyd 


1 | 
byniwyd i fynu i'r nefoedd, ag ſydd yrrawr yn eiſtedd 
ar ddeheulaw 'r tad, a'r hwn a ddaw drachefn i farnu 
y bywa'r meirw, ſef trwy adgyfodiod y cnawd.” 
Ac hyd y dydd hwn, y mae yr eglwys ſefydledig 
yn Llegr yn derbyn dynion i'w_chymmundeb ar 
yr un ammodau. Ing ngweinidogaeth bedydd 
rhai a fyddo mewn eedran, y mae yr offeiriad yn 
cael ei orchymmyn i ofyn Yr. neb a ddelo i'w 
fedyddio, os ydyw efe yn credu ; 3 credo yr 
 Apoſtolion, gan ei hadrodd ar yr achlyſur: ac ar 

ei waith yn proffeſu ei fod yn ei chredu, ac yn 
dymuno cael ei fedyddio yn y ffydd henno, (heb ſon 
am un erthygl neu bwnge arall) y mae yr offeiriad 
iw fedyddio; gan ddadgan ei fod yn GRISTION 
yn y geiriau canlynol; © Yr ydym yn derbyn y 
perſon yma i gynnulleidfa defaid Criſt, ac yn et 
nodi ef ag arwydd y groes, yn arwyddocid - na 
bo iddo rhagllaw gymmeryd yn gywilydd gyffeſu 
ffydd Criſt, ac ymladd yn wrol dan ei * ef, yn 
filwr Fyddlon, Ke. | 

Dyna i chwi arfer eglwys Loegr. Gwir JWa. 
y mae yn dal yn ei herthyglau o fydd hol} 
byngciau Caffin, a rhaid i'w gweinidogion ddodi eu 
dwylaw wrthynt oll, gan broffeſu yn y modd 
mwya difrifol eu bod yn eu credu : Ond y mae yr 
eglwys yma yn derbyn 'w chymmundeb bawb ag 


| fo'n proffeſu 'n unig y ffydd gyffredinol Yng 


N _ 


C -_ Calf 


( 

Calfn. Beth, a ydych chwi yn meddwl, fol 
geiriau yr hen dad Tertulian, neu reolau ſefydledi g 
egliuys Loegr, i fod yn rheol ddiffael i ninnau? 

Anti. Nag ydwyf. Ond yr wyf yn crybwyll y 
pethau yma, er mwyn dangos mor gryfed peth yw 
„ gwirion edd. Canys, er bod y-rhai a ſefydlaſant 
yr ammodau ſyml o gymmundeb a enwyd, yn 
enwedig eglwys' Leogr, yn dal eich holl byngciau 
chwi; etto yr oeddynt yn gorfod addef, fod cyffes 
gyffredinol, y fath ag yw credo yr Apoſtolion, yn 
ddigonol i atteb y diben. Ac am hynny fe 
ymddengys, fel canlyniad naturiol, fod anrhydedd y 
grefydd griſt'nogol yn ſefyll yn gwbl ddiyſgog, heb 
help gymmaint ag un o'r pyngciau a gyfrifir gyd 
à chwi mor bwyſfawr. A pha. fail attolwg ſydd 
gan neb i haeru, fod rhagor yn angenrheidiol tu ag 
at lwyddiant yr efengyl, nag oedd yn ymddangos 
felly i Apoftolion Criſt? neu i chwanegu at yr 
egwyddorion hynny, trwg bregethu parai y darfu 
iddynt hwy ddwyn dynion gyd à chymmaint 
Iwyddiant ' i -deyrnas Crift, corpholi cynifer o 
eglwyſi blodeuog, a chael y fath fuddugoliaeth dros 
allu y tywyllwch? Ac mi a chwanegaf, pa hawl 
| ſy gan ghriſt'nogion i ofyn ychwaneg, fel am- 
modau eymmundeb eglwyſig, nag oedd yn cael eu 
gofyn gan yr Apoſtolion eu hunain? 
Galfin. Vn wir, fy nghyfaill, rhaid i mi addef 


eich bod wedi fy niſte wi ar 7/008 yma etto. —Ond 
2 y mae 


„ 

y mae rhyw beth ar fy meddwl, ag y mae arnaf 
chwant i chwi ei yſtyried, ag ſy'n gryf debygwn 
i o ochr ein tybiau ni, y Calfiniſtiaid; a hynny yw, 


bod llawer mwy o bryſurdeb a difrifwch, mwy o 


wreſogrwydd ac g yſpryd crefydd ym mhlith ein 
gweinidogion ni; ac fel canlyniad o hynny, fod 
mwy o Iwyddiant, a chyn' lleidfaodd llawer mwy 
Ilioſog, yn ein plith. ni, nag ſydd ymmhlith yr 
Arminiaid, yr Ariaid a'r Sociniaid, fel y maent yn 
cCael eu galw. | 

Anti. Mi a glywais y Wa yna yn + Pack yn 
cael eu haeru: ac y mae yn ddiammau gennyf 
.fod yn eich plith chwi lawer, ag ſydd mewn 


gwirionedd, cyſtal ac mewn JOY moons. yn 


: bobl o dduwioldeb mawr. 


Ond fe allai nad ych chwi ddim mor zydnabyddus : 


ymblith poblo farnau gwahanol. Goddefwch bid 
fynno i mi ddywedyd, yt hyn ac yr ydwyf yn ei 
wybod, (ac mi allaf appealio hefyd at laweroedd 
eraill aga ddywedant yr un peth) ſef, bod llawer 
iawn o Weinidogion, o egwyddorion gwrthwyneb 
ir eiddoch chwi, wedi bod, ac yn bod, ynghyd a 
lliaws o'u pobl, yn ddynion o dduwieldeb a 
gwreſogrwydd mawr mewn crefydd; ac o fucheddau 
tra dychlynaidd, ie manylwch puritanaidd ymhob 
rhan o 'u hymarweddiad ; a'r weinidogaeth wedi 

bod yn Tn iawn yn eu plith. Fe ddichon 


C 2 | nad 


1 
nad yw rhat o honynt ddim mor llwyddiannus ag 
eraill, nad yw rhai o'u cynlleidfaodd ond bychain o 
rifedi, ac heb nemmawr o chwanegiad yn eu plith. 
Ond attolwg na phriodolwch hynny ir athrawiaeth 
3a; bregethir yn eu plith: o blegid chwi a 
welſoch mai yr un ydyw ag oedd yn llwyddo 
 cymmaint yng ngweinidogaeth yr Apoſtolion. 
Er nad oedd hi, hyd yn oed yn eu dwylaw hwynt, 
yn lwyddo bob amſer: Yn Antiochia yr Fuddewon 
& lamwuyd o genfigen, ac a ddywedaſant yn erbyn y 
pethau a ddywedid gan Baul, gan Danes a 
chablu : Act. xiii. 45. | | 
Yn Theſſalonica llawer o'r Fuddewon ni u 
fant: Act. xvii. Ac yn Athen rhai o'r gwranda- 
wyr ni chredaſant, eithr a watworaſant, ac eraill a 
ddewifaſant Yr oedfa yn hytrach gael ei myſgu na 
chlywed yehwaneg. Ond a oes rhyw un a faidd 
ddywedyd, mai athrawiacth yr 4þpo/tolion oedd achos 
eu haflwyddiant ar yr achlyſuron a ad Nid 
wyf yn tybicd. 
Ac os yw rhai cynlleidfaodd y dydd . lle 
y pregethir yr un athrawiaeth ſyml, yn fychain o 
ran amledd pobl, ac heb ychwanegi nemmawr; y 
mae yn beth digon hyſbus fod pethau felly hefyd 
mewn rhai cynlleidfaodd, lle y mae Calfinyddiaeth 
yn caei ei phregethu-yn llwyr bob pwnge. Ond y 
mae y _e rue yn 1 1905 5 cael ei gam 
gym- 


s 
gymmeryd. Nid yn y gynlleidfa liofog yſywaeth 
y mae gwir lwyddiant ar grefydd yn dra mynych; 
eithr fe all fod yno nifer fawr o aelodau, a llawer 
o chwanegiad, heb ond ychydig o rym duwioldebs. 
Ond pa le bynnag y mae'r gair yn gafaelu yng 
nghalonnau dynion, gan eu tywys i ddiffuant edi- 
feirweh, ac yn gweithio y cyfryw fydd, ag fo'n 
puro r galon, yn gorchfygu r byd, ac yn guweithio 
trwy gariad, ai ffrwyth yn ſanfteiddrwydd : lle 
y bo cyfnewydiad yn cael ei weithio:Y dyn balch 
yn dyfod yn oftyngedig, y digofus yn ddyfod yn 
ddiwair; y bydol yn dyfod yn haelionus, yr 
halogedig yn ddefoſiynol, yr anghyfiawn yn oneſt, 
a'r neb a fu unwaith yn ſynied yn unig bethan 
Aacarol, yn ceiſio y pethau ſydd uc had. me wn un 
gair, lle bo dynion drug yn dyfod yn ddynion da, 
yno y mae llwyddiant; pa bethau bynnag a de 
eu daliadau neillduol. 
Ace yr wyf yn meddwl y gallaf haetu yn daigryd 
fod llawer iayn o weinidogion, o feddyliau 
gwahanol oddiwrth yr eiddoch chwi, wed: bod yn 
eu hamſeroedd yn wyr o dduwioldeb mawr, ac yn 
wir Iwyddiannus yn eu hymroadau i adeiladu 
pobl lawer, mewn yſpryd efengylaidd a ſanct- 
eiddrwydd buchedd; ac wedi gadael cynlleidfaodd 
Ilioſog ar en höl. Ac nid yw rhifedi y fath 
| | weinido- 


1 
weinidogion etto = anaml, na'u llwyddiant yn 
anamlwg. | 
Calfin. Os wyf fi yn che y gwir nid ydynt 
| mor am] nac mor awe aan 05-242 Ariaid a 
Sociniaid. | 
Anti, mae n ſier fod 3 y cyfryw amryw 
0 gynlleidfaodd llioſog, ac yn cael eu gwneuthur 1 
fynu o ddynion deallus, defoſiynol a bucheddol. 
Ac yr wyf yn credu y byddent yn llawer iawn 
muy llioſog, a llafur eu gweinidogion yng, 
ngwaith yr Arglwydd yn llawer mwy cymmeradwy, 
he bai iddynt gael ond tegwch. Ond nid felly y 
mae: o blegid (y mae yn ddrwg gennyf orfod ei 
ddywedyd) y mae yn arfer gyffredin yn eich plith 
chwi ie gyd 4 'ch gweinidogion - yſywaeth, 4 i 
weithio: rhagfarn ym meddyliau dynion yn erbyn 
egwyddorion y cyfryw, yn lle eu gwrthbrofi trwy 
yigrythurau eglur a rheſymmau teg. Ac nid yeh 
chwi a minnau ddim heb wybod am rai, ag ſy 
gymmaint eu zel a'u © brwdaniaeth, fel nad 
___ ymattaliarit rhag arfer yr ymadroddion mwya celyd 
i ac anweddus, gan ruo melldithion' yn erbyn pawb 
Arminiaid, Ariaid a Sotiniaid, a'u condemnio i 
gyd i ddiafol. I Dduw y bo'r diolch nad oes 
awdurdod wiadol yn nwylaw y fath ddynion': ac 
yn bennaf oll, nad yw penderfyniad y farn dragwy- 


| ddol ar eu dwylay. 7 | 
| 5 Ond 


— — — p . ⏑—«ðẽ².6—.- - X — 


( 37 9 


Ond etto, trwy groch-lefain cyfeiliornadau, . 


cyfeiliornadau, yn erbyn y cyfryw ddynion, y mae 


rhagfarn cryf yn cael ei fagu a'i feithrin ; a hynny 
yn fynych gyd a llawer o fanteiſion *w dannu 
. ymhell ar led. Ac etto, dan yr anfanteiſion yma, 
y mae yr egwyddorion gwrthwyneb i Galfinydd- 
iaeth yn cael derbyniad, ac yn ennill tir; gobeithio 
er llwyddiant i grefydd fywiol ymarferol a chad- 
wedigol. 
Ac yn wir, fy aghyfaill, ni allaf fi ddim evoke s 
pam, nas gall grym duwioldeb gael ei ddwyn 
ymlaen, a chynhyddu gyd 4 phob gwreſogwydd 
dymunol ; a gadael eich holl byngciau neillduol chwi 
mor ddisdn am danynt, ag y maent 08 mene, 
yr Apoſtolion. 
Onid yw yr athrawiaethau mwya pwyſig ſydd 
gennym yn ddiddadl, ſef y rhai am Dduw, ei 
briodoliaethau a'i ragluniaeth, ——am fyd i ddyfod 
o daledigaeth a gobrwy, — am adgyfodiad ee | 
y meirw, gobaith bywyd tragwyddol, 
rhyfeddol ras Duw yng Nghriſt Jeſu? ac one 
 yw yy rhai hyn yn ddigonl 1 i atteb holl OG. Er 
gwir dduwioldeb? 

Yr Apoſtol Paul a ddywed am Orig Jeſu, iddo 
gael ei wneuthur i ni gan Dduw yn ddoethineb, ac 
In gyfiawnder, ac yn ſaucteiddrwydd, ac yn brynedi- 

gaeth : 1 Cor. 1. 30. Acynhyny mae eriſtnogion 
oll 


(27. 

oll o bob enw yn'cyttuno. Ac y mae yma amledd 
digonol o ymborth yſprydol, - tu ag at feithrin 
diolchgarwch, ffydd a gobaith yn y criſtion; tra y 
mae yn credu mai Duw, ſef y Tad, yw awdwr y 
drefn o iachwawdriaeth a ddaguddir yn yr efengy], 
mai Jeſu Griſt yw gweinidog y cymmod, ac awdwr 
yr iachawdwriaeth fawr; a bod y Tad nefol yn 
cyfrannu ini trwyddo ef wybodaeth, -maddeuant, 
ſancteiddrwydd, a bywyd trag*'wyddol. Vn awr, 
tra byddo 'r criſtion, bydded' Galfin, Arminian, 
Arian neu Socinian, yn gweled ac: yn teimlo 
fod y bendithion yma o ddirfawr bwys ; ; ni all 
ef lai nag edrych ar yr efengyl fel perl o anfeidrol 
werth; a than ddylanwad y cyfryw ras dwyfol 
ſydd yno yn llewyrchu, y mae pob fail i ddiſgwy! 
y bydd iddo avadu annuwioldeb a chwantau bydol, a © 
byw 'n ſobr yn gyfiawn ac yn dduwiol. 

Calfin. Vn wir, y mae 'n rhaid i mi addef, fod 
gormod o ſennu a chymhennu, a rhedeg partion 
eraill i lawr, yn cael ei arferyd gan lawer yn 
ein plith ni: Ac y mae hynny wedi bod yn faich 
trvm yn fynych ar fy yſpryd i, a llawer eraill om 
ffryns criſtnogol, Mi a ddymunwn allu ymgadu 
" rhag y fath arfer ddrwg, Diolch yn fawr i chwi 
am y poenua gymmeraſoch, Da iawn fydd gennyf 
gael eich eyfeillach etto, pan y bo cyfleuſdra yn 
caniattau; ac yn y . mi à geiſiaf yſtyried 
| 7 Pethau 


5 

y pethau a fu yn law gennym gyd à phob tegweh ; 
canys (onid yw fy nghalon yn fy aw ile} mi a 
ddymunwn dderbyn y gwirionedd, deued o'r Ie y 
delo. Ac fel ag yr ydym yn awr ar ymadael, mi 
addeiſyfaf ran yn eich gweddiau ; a Duw a lwyddo 
ein e e oll ar öl pob gwirionedd angen- 
rheidiol, an hymroadau ar ol y cyfryw * ag a 
gadwo ein Heneidiau. 


DIN END. 


| CYHOEDDWYD. 


Ya ddiweddar, ac y mae ar "wh gen 


„ ä BY Ross, yng Nghaerſyrddin, 
 CASGCLIAD 0 SALMAU A HYMNAU, 


*l Wedi eu haddaſu at Addoliad cymdeithaſol, ymblith | 
Criſtnogion, ac yn rhydd oddiwrth þethau dadleu- 
gar: Gan JOSIAH REES. 


